Historian's  Office  Library 


The  Church  of  Jesus  Christ 
of  Latter-day  Saints 


1855 


u 


/;<<s//y//r//^ 


-a*-^ — 


v-<r^r 


UDGOR'N  SEION, 


SEREN  Y  SAINT; 


VK    CVNNWrS 


JKGWYDDORION    "  GORUCHWYLIAETH    CYFLAWK- 
DER    YR  AMSEROEDD," 


TRAETHODAU,    LLYTHYRON,    HANESION, 
FRYDYDDIAETH,    &c. 


"A  «u  »  osodais  wylwyr  nrnocli  cbvvi,  gan  ddywedyd,  Gwranriewch  ar 
-aain  yr  udgoru." — Jbe.  ti,  17. 

"  Moll  drigolion  j  byd,  a  pbreswylwyr  y  ddsear,  gwelwcb  pan  gyfodo*fe 
Pauer  ar  y  raynyddoedd, a  chlywcb  pan  udgauo  ag  Hdgorn."— Esa.  xtmi,1. 


CYFROL    VIII. 


ABERTAWY: 

AR«RAFFWYD,  CYHOEDDWYD.  AC    AR  WERTH  GAN  D.  JONB$. 
185  5. 


Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2011  with  funding  from 

Corporation  of  the  Presiding  Bishop,  The  Church  of  Jesus  Christ  of  Latter-day  Saints 


http://www.archive.org/details/llythyroddiwrthcOOjone 


RHAGYMADRODD. 


Vrif  hynndweddau  yr  wythled  gyfrol  o  Uhgoks  Sfeios 
ydynt,  wrthgyferbyniadau  doethineb  ddwyfol  yn  sefydlu 
teyrnas  Dduw  ar  ddadfeiliadau  teyrnn9oedd  y  byd,  v  rhai 
a  wy  want  dan  ddylanwad  ffolineb  "  doethineb  ddynul ;"  ynddi 
gwelir  etiiampl&U  galarus  o  ymgvrchiadau  duwinvddion, 
golygyddion,  tywysngion. — teyrnasoedd  yn  crynhoi  eu  nherth- 
oedd  yn  benbleth  yn  erbyn  eu  gilydd  i  ryfel  ysgrifellati. 
geiriau,  cyfleaxau,  a  dry'Iiau  yn  eu  pangau  angeuol  i  gyin>;il 
eu  Uywndratt  iau;  ceir  ynddi  cip  drera  hefyd.  yma  a  thraw, 
drwy  gym  my  lau  rhvfelawu  ein  hawyrgylch  ar  rievmas  yr 
hedd  o'i  chvchwvniad,  lei 'carreg  a  dorrwyd  o'r  mynydd  nid 
o  waith  Haw;"  ar  ei  threigliadau  anturus  a  gorchfygus  trwy 
deyrnasoedd  y  byd,  ac  ar  rymusder  cynnyddol  ei  chylch- 
droadau  yn  chwilfriwio  gau-ddeluau  Babilonia  yn  Hwch. 

Po  uwchaf  adleisiadau  udgyrn  y  Babilon  benfeddw  yn 
gwahodd  gwledydd  i  chwareulawr  rhuddiog  y  rhyfel.  uwchaf 
fyth  y  bloeddia  Udgorn  Seion.  a  phob  bloedd  yn  awcfa 
fyth,  ar  blant  Seion,  "  Deuwch  allan  o  honi  hi  fv  mhobl  i 
na  fyddwch  gyfranogion  o'i  phechodau.  fel  na  dderbynioeh 
o'i  phliiau." 


Tra  y  gwelir  ymbleidiau,  eenfigenau,  a  gau- grefyddau  wedi 
gwau  sacblen  ddn  dew  i  amdoi  wynebpryd  awyrgylch  gwlad 
anghrist  a  chaddug,  drwy  yr  hon  ni  thewyna  belydr  o  oleum 
"  Haul  cyfiawnder"  yn  uniongyrchol,  arweinia  Seren  y  Saint 
borerinion  blant  y  nef  9  gam  i  gam  drwy  ddyrys  anialwch 
y  byd  i'w  nhoddfa  glud  i  blith  "ser  y  boreu"  yn  Seion. 

Tra  y  mawrygwn  ©in  braint  fwy-fwy,  o  gyfrol  bwy  gilydd 
9  gael  eyd-filwrio  a'n  eyd-filwyr,  crsfwn  eu  cymborth  i 
adganu  yn  groewacb  a  pbereiddiacb  ar  ddevhrev,  ein  cyfrol 
ddyfodol,  ar  nad  pwy  udganwr  a'i  diwedda. 

•'  Adref,  adref,  blant  yr  Arglwydd, 
Galwad  sydd  i  dd'od  yn  ebrwydd," 
fydd  blaenaf,  achaf,  ac  olaf  lais  eieh  Hudgokn,  nad  pwy 
a  fo,  neg  adref  y  delo  y  gwanaf  o  blant  Seion.  Sain  cywir, 
svVn  elir,  a  grymusder  y  gwir  i  dreiddio  i  galonau  ein 
darllenwyr  rhodded  Ner  i  bwy  bynag  a  chwytho  drwy 
Sbsoen  Sbion  yw,  ac  a  fydd  taeraf  ae  olaf  weddi,  eich — 

GOLYGYDD, 


LLYTHYR 

ODD!  WRTB 

CAPT.  D.  JONES  AT  WM.  PHILLIPS, 

TW      CYNNWTS 

NEWYDDION    O    SEION. 


Dinas  Manti,  Mawrth,   1851. 

Fy  Amwyl  Frawd  Phillips, — Gyda  phleser  y  cyfrinachaf  4 
chwi  trwy  lytbyr,  yn  absennoldeb  pob  cyfrwng  arall ;  er  nad 
yw  llythyr,  ond  cyfrwDg  gwael  i  drosglwyddo  fy  meddyliau  ami 
o  bartbed  i,  a'm  teimladau  hiraethlon  tuag  atoch  chwi,  tuag  at  fy 
anwyl  frodyr  yn  yr  offeiriadaeth,  ynghyd  a'r  holl  Saint  anwyl 
yna.  Credwch  fi  nad  ydych  byth  on  diwmod  o'm  meddwl,  ac  y 
raae  dymuniadau  goreuaf  fy  nghalon  yn  cael  ea  hoffrymn  oddiar 
yr  allor  deuluaidd  i  fyny  ya  feunyddiol  ar  eich  rhan,  at  yr  Hwn 
a  ddichon  eich  cadw  cbwi  yn  ddiogel,  a'cb  casglu  yn  nghyd  i'w 
wared  fan ;  He  y  cewcb  glywed  swn  hyfryd  ganiadau  Seion  fodd- 
ygoliaethns,  yn  lie  cael  swfrdanu  eich  clustiau  gan  ochain  a 
graddfanau  trancedig  cyfeillion,  perthynasau,  ac  anwyTiaid ;  lie 
y  cwrddwch  4  brawd  a  ffrynd  a  gwen  siriol  ar  en  gruddiau,  yn 
index  o  galon  lawen  a  didwyll,  yn  He  fel  y  mae  yna,  yn  cael 
eich  poeni  gan  olwg  eichlyd,  a  rhincian  dannedd  arnoch  ar  hyd 
yr  heolydd,  gan  y  rhai  ag  y  dymunech  en  llesoli ;  megys  y  cefais 
innan  tra  yna.  Mae  awydd,  lond  fy  mryd,  er  pob  peth  a  fu,  am 
weled  lluoedd  Cymru  yn  mwynhau  y  ddysgeidiaetb,  y  Uonydd- 
wch,  a'r  heddwch  sydd  yma ;  a'r  waredigaetb  rbag  afiechyd, 
plaau,  a'r  gormes  ag  sydd,  yn  ol  pob  hanesion  a  phropbwydol- 
iaethau,  yn  parbau  i  ysgnbo  trigolion  truenus  y  byd  yna  i  fyd 
yr  ysbrydoedd,  parod  nen  beidiu,  ac  yn  sathru  y  gweddill  dan  en 
garnau  haiarnaidd  i'r  llwch  heb  obuith  am  ymwared.  Buan  y 
delo  y  dydd  y  cewch  oil  weled  eich  hunain,  ac  y  caffwyf  finnan  y 
pleser  o'ch  cwmni,  yn  nyffrynoedd  y  mynyddoedd  heddychol  ac 
iachus  hyn,  ac  yn  mwynhau  eich  gwala  o  dir  ffrwythlon  i'w 
lafurio,  heb  dalu  rbent  ua  nemawr  o  dreth  i  neb  am   dano,  a 


digon  o  gyflog  i'ch  boddlonrwydd  am  bob  celfyddydiaeth ;  Ye, 
pan  y  cewch  chwl,  roegys  ag  y  ca  pawb  ereill  yma,  gyflawn 
fwynhad  o'r  boll  elfenau,  eiddo  a  chynnysgaeth  ein  Tad  iV 
blant.  A  chewch  befyd  berffaith  gyfraitb  rhyddid  i'ch  amddiffyn 
yneich  holl  iawnderau,  ac  i'ch  banriog  i  wneyd  pob  daioni,  ac 
befyd  i'ch  cospi  am  y  trosedd  lleiaf  a  wnewch  yn  wybodus.  Ein 
swyddwyr  eglwysig  a  gwladwriaethol  ydynt  yma  o  honom  ein 
taunain,  o'r  diwedd,  megys  ag  y  prophwydodd  Esaiab,  y  byddai 
ar  y  Saint  yn  y  dyddiau  dweddaf.  Daeth  y  newydd  yma  yn 
ddiweddar  fod  yr  Unol  Daleithiau  wedi  caniatau  i  ni  yma  fod  yn 
Diriogaeth,  a  dewis  ein  parchus  Lywydd  B.  Young  yn  Llywydd  ; 
a  chaniatasant  anrhegion  haelionus  i'r  Diriogaeth  Newydd,  ac 
ystyried  pwy  ydynt.  Mae  ein  cyffiniau  yn  cyrbaedd  i'r  deau 
byd  ledred  37  gradd  gogleddol.  Da  y  dywedodil  ein  Brenin, 
"Byddwch  gall  fel  y  sarff,  a  diniwed  fel  y  colomenod,"  a  da 
fyddai  i'w  ddeiliaid  oil  go6o  hyny  yn  barhaus- 

Mae  sefyllfa  y  Saint  yma  yn  dra  llwyddiannus,  yn  ysbrydol  a 
thymmorol.  Cynnyrcha  y  dyffrynoedd  byn  wenitb,  haidd,ceircb, 
cloron,  a  phr>b  amrywiaeth  o  gnydiau  a  llysiau  ag  a  dyfant  yn 
Mhrydain;  eithryn  llawer  mwy  toreithiog,  a  llai  o  drafae),  ond,yn 
unig  y  dwfrhau,  yr  hynsyddyn  orchwyl  nianwla  dyfal,  o  herwydd 
nad  oes  yma  ddigonodd  o  wlawogyddyn  yr  hafheb  hyny.  Ymodd 
ag  y  dwfrheir  yr  yd  yw  drwy  agoryd  cwysau  a'r  aradr,  wedi  hau, 
ychydig  droedfeddi  oddi  wrth  en  gilydd,  mewn  modd  ag  y  rheda 
y  dwfr  yn  araf  ar  hydddynt ;  yr  hwn  a  geir  o'r  afonydd  cyfagos 
drwy  ffosydd  a  dorwyd  i'r  perwyl.  Ac  y  mae  y  tiroedd  hyn  o'r 
fath  natur  fel  ag  y  treiddia  dwfr  drwy'r  oil  o'r  cwysau  byn  roewu 
ychydig  oriau;  ac  yna  troir  y  dwfr  ymaith  efallai  am  wytbnos, 
mwy  oen.  lai.  Fel  hyn  cynnyrcbir  yn  gyffredin  40  bwshel  yr 
erw  o.wenith,  nid  anfynych  ychwaneg;  a  gwn  am  rai  a  gawsant  y 
ajvrn  anhygoel  o  dros  200  bwshel  ar  ol  heuad  un  bwshel,  peth 
amgbyffredin.  oedd  hyn  er  ei  fod  yn  wir  am  yr  uchod.  Gwenith 
California  a  beuir  yma  fwvaf,  yr  hwn  a  gynnyreha  aroryw  wellt 
ar  bob  hedyn,  weithiau  ugeiniau,  canys  rhifais  hwyfyhuBan; 
a'r  tywysenau  yn  fl'orcbi  i  amryw,  o  gryn  faintioli,  o  herwydd 
yr  hyn,  gelwLr  un  math  y  "  saith  penog.''  Pris  y  gwenith  yn  awr 
yw  2  ddolar  o() cents  i  3  dolar  y  bwshel;  bu  ei  bris  er's  tro  yn  ol 
ytt  uwcb  o  lawer ;  ac  yn  yr  haf  diweddaf,  i'r  ymfudwyr,  bu  cyn 
ucue-led  a, 25  cents  ypwys  am  flawd,  ceirch  a  haidd  "ychydig  ya 


fbatacb;  cloron  tua  dolar  y  bwshel,  yraenyn  50  cents,  caws  yr 
un  bris  neu'lai.  Cyflogau  crefftwyr  ydynt  o  2  ddolar  i  4  dolar, 
gweilhwyr  o  I  i  2  dolar  y  dydd.  Wrtb  y  mis,  o  12  i  20  dolar  y 
mis  am  y  flwyddyu ;  ac  yr  wyf  fi  yu  anr  yn  talu  i  un  o'r  bechgyn 
Cyinreig  o  gytiog.  200  dolar  y  flwyddyn,  a'i  i'wyd  a'i  olch,  ac  i 
un  crwt  arall  tu  15  oed,  100  dolar.  Hefyd  i  forwjn,  1  dolar  a 
50  cent  yr  wythnos,  a  dolar  i'r  Hall,  sef  Cyniry  ;  y  gyflog  gyflf- 
redin  i  fonvynion  yw  dolar  yr  wythnos,  ac  yr  oedd  ^alwad  mawr 
am  fere  hod  Cyuiru,  hyd  onid  ai-thaut  ya  lhy  drachwantus  am 
gydog.  Yr  wyf  yn  ysgrifecu  fel  hyu  am  y  Dyffrynoedd  l.yu  yn 
gyffredinol,  ac  nid  am  ryw  fan  yn  neillduol,  rhag  i  chwi  fy 
ugbarnddeall. 

Yn  y  gymmaufa  ddiweddaf,  dymunodd  y  Llywydd  Young  urnaf 
fi  wrth  fy  enw  ar  gyhoedd  i  yuit'udo  i'r  fan  hon,  sef  San  Pete,  ac 
felly  y  daethum  yu  yr  Hydref.  Mae  bwnyu  ddyflfryn  gwvch  a 
manteisiol  igyfauneddu  ynddo,  er  nad  yw  cyoamaint  a  DySVyn  y 
Llyn  Halen  Fawr;  etto,  yn  fwy  manteisiol  mewn  rbai  ystyr- 
iaetbau,  megys,  y  raae  yma  Avy  o  helaethnvydd  o  dir.  hawddach 
ei  lafurio  a'i  dwfrbau,  mewu  cyfartalwch  i'r  trigolion,  nag  y  sydd 
yn  awr  yno;  o  herwydd  fe  synech  fel  y  mae  yno  v.edi  ei  sufydlu 
eisoes!  Hawddach  o  lawer  cael  coed,  caead,  tanwydd,  &c,  yma. 
Yn  banes  [y  nbaith  i'r  deau  y  llynedd,  cewch  bancs  sefydliad  y 
lie  hwn  ;  ac  y  mae  wedi  oy'onyddu  eisoes  byd  nes  y  mae  yma 
rai  canuoedd  o  dai  cysurus,  a  theuluocdd  mwyaf  c  ;riadus,  buch- 
eddol  aheddycbol  ar  a  welaisarioed.  Dim  gaircroes,  dim  rhegu,dim 
gormes  nacanghyfiawnder  ni  welais  er  pan  wyf  yma.  Mae  genym 
dy  addoliad  belaeth  a  cbysurus,  yr  hwn  a  orlenwir  bob  Sul  o  bobl 
siriol  a  dedwydd,  cedwir  ysgbl  ynddo  bob  dydd,  ac  mae  yn  rhy 
fach,  fel  ag  y  gorfu  ini  aueiladu  ysgoldy  arall  ynddiweddar.  Ced- 
wir  ynddynt  ryw  gyrddau  bob  nos  trwy  yr  wytbnos.  Adeiladwyd 
yma  hefyd  er  pan  ag  y  tiriais  i  yma,  felin  falu  yd,  melin  life 
coed,  talhs,  a  shingles.  Mae  yma  slop,  yn  yr  lion  y  gellir  cael 
y  nwyddau  cyffiedin  a  fynoch  braidd,  ac  nid  yw  y  prisiau  mor 
wahanol  i'r  Taleithiau  ag  a  feddyliecb,  oddieitbr  ambell  beth. 
Llafurir  yn  un  cauad,  amryw  filoedd  o  erwau  o  dir,  ac  y  mae  yn 
Dleserus  gweled  mor  unol  a  brawdol  y  cyd-weitbia  pawb  er  lies 
yr  oil  yn  mfipb  petb,  ac  mewn  gwirionedd  y  gellir  dweyd  am  y 
bobl  hyn,  mai,  "  pa  beth  bynag  yrymaflo  eu  dwyl&w  ynddo  iV 
wueutbur,  gwaant  ef  (yu  ewyllysgar),  ac  a'u  holl  ejni."    Medd- 


jlid  mai  awydd  pob  un  i'w  adeilaJu  y  deymas,  ac  wrth  hyny  yn 
unig  yr  adeilada  ei  hun.  Y  newydd  nesaf  a  lawenycha  eich 
calonau  chwi  oil,  mi  wn  wrthyf  fy  hunan.  Cenwch  chwi  wasgar- 
edigion  Seion  drwy'r  byd  !  i'e,  llawenhewch  yn  Ynysoedd  Pryd- 
einig  y  mor,  canys  yr  Arglwydd  Dduw,  er  eich  mwyn  chwi  a 
fyrha  ei  waith  mawr,  ac  a'i  gwna  yn  fyr  mewn  cyfiawnder !  Mae 
teml  iddo  Ef  ar  gael  eu  hadeiladu  yn  Seion,  yn  yr  hon  y  caiff 
eich  eneidiau  sychedig  chwithau  ddrachtio  o  ffynnon  ddihysbydd 
o  wybodaeth  am  Dduw,  a'r  iawn  drefn  o'i  addoli ;  am  y  nefoedd, 
ei  chyfreithiau,  ei  mwyniant  a'i  gogoniant:  a  lie  y  cewch  trwy 
ddarpariadau  ac  ordinhadau  dwyfol  eich  addasu  i  gymdeithasu 
a'i  thrigolion,  a'ch  dysgu  hefyd  yn  yr  ethics  perffaith  a  arferir  yn 
ei  "  thrigfan  dragywyddol"  hi.  Ie,  cewch  yn  eich  amser  ac  yn  ol 
eich  ffyddlondeb  feddu  cyflawnder  a  nerthoedd  yr  offeiriadaeth, 
ag  sydd  yn  llywodraethu  yno,  ac  mhob  man  arall : — ac  wedi 
cwblhau  eich  gwaith,  a  rhoddi  i  Dduw  ac  i'w  weision,  ddigon  o 
brofion  o'ch  ffyddlondeb,  ac  o'ch  teilyngdod,  cewch  fynedfa  hel- 
aeth  i  mewn  trwy  y  pyrth  i'r  Deml  yn  gyntaf,  ac  yna  o  borth  i 
borth,  byd  y  santeiddiolaf !  Gwyn  fyd  y  dedwyddolion  byny  ! 
Onid  yw  y  ddysgwyliaeth  am  y  fath  fwynhad, — am  gael  grym 
crefydd,  am  gael  y  ffydd  hono  a  roddwyd  unwaith  i'r  Saint,  yn 
werfh  pob  ymdrech  adyoddef  ?  Dyma  swn  rhywbeth  yn  debyg 
i  6ylwedd  crefydd,  a  doethineb  ddwyfol ;  yr  hyn  yn  unig  a 
ddiwalla  yr  eneidiau  awyddus  ag  a  gawsant  brofi  o  flaenffrwyth 
yr  Ysbryd  Glan.  Wei,  Saint  hynaws,  er  eich  cysur  a'ch  ymroad, 
Bicrhaf  fod  yr  amser  dedwydd  wrth  y  drws ;  ie,  y  cyfnod  ag  yr 
hiraetha  eich  eneidiau  am  dano.  Y  peth  ag  y  dysgwn  chwi  tra 
yna  yn  ami,  a  chyda  raelysdra  nefolaidd,  ei  fod  yn  agos.  O 
nage,  fy  ngharedion,  nid  twyll  yw  Mormoniaeth  mewn  dim  a 
ddysgais  i  chwi,  serch  fod  rhai  yn  twyllo  eu  hunain  trwyddi, 
Iddynt  hwy  y  bydd  y  golled  annhraethadwy,  ond  i'r  ffyddloniaid 
oil,  dyry  fwy  na  all  tafod  draetbu,  o  fendithion,  a  gogoniant,  a 
bywydau  diderfyn  i'w  mwynbau.  Beth  ychwaneg  a  ddywedaf 
o'r  pellder  byn  ?  Gwyddoch  eich  dyledswyddau,  ufyddhewch  i'r 
offeiriadaeth  sydd  yn  eich  plith;  ac  os  cynnaliwch  hwynt  trwy 
eich  ffydd,  a'ch  gweddiau,  a'ch  ufydd-dod,  hwy  a'ch  arweiniant 
oil  yn  ddiogel  mewn  pryd  i  fwynbad  o'r  oil  ag  a  chwennycba 
eich  calonau  ;  i'e,  ac  ychwaneg  nag  a  ddaeth  i'cfi  calonau  i  ddycb- 
ymmygu :    eithr  cofiwcb,   mai  anghenrhaid    cael   profiad  o'ch 


ffydd  chwi  yn  mhob  peth,  bob  amser.  Dy weda  Duw, "  y  prof* 
efe  ei  bobl  yn  mhob  peth,"  ac  felly  ni  feddylia  rai  pethau  yn 
unig.  Dysgwyliwch  hyn  ynte,  a  gwyliwch  ac  ymfucheddwcb  yn 
gy wir  heddyw,  tra  y  gelwir  hi  heddyw,  ac  felly,  chwi  a  barhewch 
hyd  y  diwedd. 

Yn  mhellach  ar  y  pen  hwn  dywedaf  i'm  ddeall  trwy  gyfrinach 

ddiweddar  oddiwrth  y  Llywydd  Young,  eu  bod  yn  bwriadu  dech- 

reu  rhoi  cynnysgaethiadau  yn  y  Council  House,  yr  hwn  sydd  yn 

adeilad  helaeth  a  hardd,  newydd  ei  gwblau,  pan  y  dechreua  syl 

faeniad  y  Demi,  i'r  rhai  yn  gyntaf  ag  sydd  yn  rayned  ar  genad- 

iaethau  tramor.     Cyn  sylfaeniad   yr  hon,  adeiladant  fur  o  geryg 

oddiamgylch  y  Temple  Block,  yr  hwn  a  gynnwysa  ddeg  erw 

ysgwar;  yr  hwn  fur  a  fydd  yn  bedair  troedfedd  o  drwch,  ao  wyth 

ouchder;  ar  ben   yr  hwn  y  bydd   mur  o  briddfeini   yn   wyth 

troedfedd,  a  chwech  troedfedd  o  pickets  ar  ben  hyny.     Bydd  yn  y 

mur  hwn  amryw   byrtb,  y  rhai    a   warchaeir  gan  geidnaid:  a'r 

penderfyniad  diysgog  yw,  nad  a  i  raewn  trwy  y  pyrth  hyn  ddim. 

aflan  mewn    un  modd,  na  than  un    amgylchiad.     Canys  ar  yr 

ammodau  hyny  yn  unig,  os  sylwasoch,  y  rhoddodd  yr  Arglwydd 

addewid  o'i  bresennoldeb  yn  y  temlau  ereill  a  adeiladwyd ;  etto 

ymlusgodd  rhai  adan  a  drwg  i'r  rhai  hyny,  o  herwydd  yr  oedd 

amgylchiadau  y  Saint  yn  gyfryw  nad  ellid  eu  lluddias  fel  y  gellir 

yma.     Gwneir  cledrffordd   haiarn  i  gludo  y  ceryg  o'r  myuydd  i'r 

mur.     Ac  nid  yn  unig  dyna'r  oil  sydd  yn  myned  yn  mlaen  yma, 

eithr  mwy  o  lawer  nag  a  allaf  fi  trwy  lythyr,  eu  mynegi  i  chwi. 

Mewn  gair,  mae  y  byd  newydd  hwn   eisoes  yn  gwisgo  wynebpryd 

6iriol  henafiaeth,  a'i  drigolion  diwyd  yn  llanw  cymmeriad  y  dyn- 

ionach  bach  a  diwyd  a  row'd  ar  y  lie,  sef  "  Deseret,"  yr   hyn  o'i 

gyfieithu  yw,  Gwenyn  y  niel.     Mae  yma  bedair  o  ddinasoedd 

eisoes  wedi  eu  sefydlu,  eu  cyssegru,  eu  cyfanneddu,  ac  yn  cael  eu 

hadeiladu  yn  rhyfeddol  o  gyflym,  sef  Dinas  y  Llyn  Halen  Fawr, 

Dinas  Ogden  (40  mynyd  i'r  gogledd),  Dinas  Provo  (46  mynyd  i'r 

deau),  a  Dinas  Manti  ( 130^  mynyd  i'r  deau  o'r  Llyn  Halen),  sef  y 

fan  aelwid  gynt,  San  Pete.     Mae  cerbydau  wedi  cael  eu  darparu 

a'u  sefydlu  i  redeg  bob  wythnos  oddiyma  i  Ogden,  pa  rai  a  ddech- 

reuant  mor  gynted  ag  yr  agora  y  gwanwyn.     Mae  pontydd  wedi 

cael  eu  gwneyd  dros  yr  afonydd,  a'r  ffordd  yr  holl  bellder  wedi 

cael  ei  gwnenthur.     Mae  amryw  drefedigaethau  wedi  eu  sefydlu 

yma  a  thraw  drwy   Ddyffryn   Utah,  ac  yn    nghwr    gogleddol   y 

dyffryn  hwn,  a  melinau  wedi  eu  gwneyd  y  gauaf  hwn.     Mewn 

gair,  mae  dyffrynoedd  y  mynyddoedd  am  gannoedd  n  tilltiroedd 

eisoes  yn  fyw  o  drigolion  !     Syndod,  yr  ymgasglu  sydd  yma  o'r 

byd  dwyreiniol ;  gellid   meddwl   fod  ei  drigolion  oil  braidd  wedi 

myned  oddicartref,  rhwng  y  Saint  a  ddont  yma,  a'r  holl  filoedd  a 

aethant  drwodd  yma  i  wlad  yr  aur.    Mae  rhyw  gyffroad  digyffelyb 

yn  bod,  o  leiaf!     Heblaw  hyn,  ymfudodd  cwnini,  yn  cynuwyg 

llawer  o  deuluoedd,  nis  gwn  yn  iawn  pa  nifer,  ond  yn  mhell  droa 

gant,  o  tan  lywyddiaeth  G.  A.  Smith,  o  Ddyffryn  y  Llyn   Halen 

Fawr  i  ddyffryn  y  Llyn  Halen  Fach,  yn  Iouawr  diweddaf,  yn 


8 

k  ni  yt»a,  sef  yr  Utahs,  fod  rhai  o'u  blaenoriaid  hwy  yn  arferot  o 
fyned  braidd  bob  haf  i'r  deau  oddeutu  taith  deg  diwraod,  i  far- 
inanda  gyda  pbobl  wynion,  pa  rai,  ebe  hwy,  a  wnant  ac  a  wisgant 
dthllad  cyffelyb  i'r  Mormoniaid ;  a  bod  eu  benywod  yn  llawer 
glnnacb  na  hwynt.  Eu  bod  yn  llafurio  y  ddaear,  ac  yn  aredig  ag 
un  ceffyl  mawr,  tew,  ag  aradr  haiarn,— fod  eu  hoffer  ceffylau  vn 
fath  o  web  gref  o'u  gwaith  eu  hunain.  Bangosasant  i  mi  wrth- 
banau  gwlanen  a  brynasent  yno,  y  rhai  sydd  o  gyffelyb  wneu- 
thuriad  i  waead  cartrefol  Cymru.  G wnant  rai  o  amryw  liwiau, 
a  rbesi  duon  neu  leision  mewn  gwyn,  mewn  ereill.  Dyweda  yr 
Indiaid  hyn  eu  bod  hwy  yn  bur  goelgrefyddol— eu  bod  vn  credu 
mewn  dewiniaid,  swynwyr,  &c,  a  bod  un  dyn  yn  marchogaeth 
adref  o'r  coed  ar  bren  anferth,  heb  ddim  gweledig  vn  ei  lusgo  '  &c. 
Druainohonyntosyntyn  fwy  coelgrefyddol  na;r  Indiaid  hyn! 
Dysgwyliaf  ychwaneg  o'u  hanes  pan  y  dychwela  rhai  o'r  person- 
al! a  fu  yn  eu  plith,  a  chewch  hanes  helaetbach  etto.  Cwynai  y 
brawd  Davis  fod  y  darnau  yn  hirion  y  llvnedd,  ond  ofnaf  y  bydd"- 
wch  chwi  yr  un  feddwl  ag  ef  yn  awr,  os  na  therfynaf  bellach. 
Ond  naill  ai  feast  ai  famine  sydd  rbyngom  o  hyd,  ac  ni  all  fod  yn 
amgen  yn  awr.  Eithr  rbaid  terfynu  bellach,  gan  ymborthi  ar  yr 
hanesion  a  feddaf  am  danoch  yn  yr  Udgorn,  &c,  hyd  yr  Hydref 
nesaf  mae'n  debyg,  pryd  y  dysgwyliaf  wledd,  drwv  gael  eich  hanes- 
ion am  y  flwyddyn  drwy  yr  Udgorn,  a  llythyrau  cynnwysfawr  a 
ddjsgwyliaf  oddiwrth  lawer  o  houoch. 

Mae  yr  oil  o'r  teuluoedd  a  ddaeth  yma  yn  fyw  ac  yn  iach  o 
ran  dim  a  glyw'ais,  ac  ni  allant  lai  na  gwneyd  yn  dda  yn  y  wlad 
hon,  a  pbawb  a  geisiant.  Aetb  amryw  Gymry  drwodd  yma  r 
wlad  yr  aur,  a  cbyda  hwynt  neb  o'r  Cymry  ond  Thos.  John. 
Difyrus  iann  genyf  weled,  pe  bai  ond  enwau  fy  hen  frodyr  selog 
a  chydweithwyr,  megys  Thos.  Pugh,  Howel  Williams,  T.  Giles, 
David  John,  Thomas  Rees,  John  Thomas,  Eli.  Edwards,  Robert 
Evans,  Jos.  Davies,  D.  "Williams,  Wm.  Williams  a'i  deulu,  &c, 
&c,  eithr  nid  oes  ]e  i  enwi  yr  oil  na'r  banner  ag  sydd  yn  agos  at 
fy  ngbalon  beunydd,  eithr  neb  yn  fwy  na'ch  hunan,  a'm  hynaws 
frodyr  John  Davis  a  Wm.  Howells ;  cyfieithais  ei  lythyr,  a  chv- 
hoeddwyd  ef  yn  y  «  Deseret  News"  ar  ddymuniad  y  Llvwydd 
B.  Young.  Bwriadaf  ysgrifenu  ato  ef  yn  fuan,  a  gadewch  iddo 
glywed  y  llythyr  hwn.  Gweddiwch  drosto,  fel  y  gwnaf  fi  beun- 
ydd. Fy  serch  gwresocaf  at  y  brodyr  uchod  a'u  teuluoedd,  yn 
nghyd  a'm  holl  gydnabod,  a'r  holl  Saint  anwyl  yna.  A'm  dym- 
uniad  pen»f  i  yw,  byddwch  selog,  addfwyn  a  duwiol,  a  gweddiwch 
yn  barhaus  dros  eich  gilydd,  dros  lwyddiant  Seion,  athros  eich 
annheilwng  frawd  yn  yr  Arglwydd. 

DAN  JONES. 

Cyhoeddwyd,  ac   ar  werth  gan  Wm.  Phillips,   14,  Castle  Street, 
Glebelau'd,  Merthyr    Tydfil. 

JOHN    0»VI$,   ABOBAFPYDD,  ■  8BTH  Y«-TT  DF I  L, 


